

















MARWNAD, 
“ER COFFADWRIAETH AM Y CYFAILL HAEDDBARCH 


EVAN EVANS, 


WED 


o »ANT-YR-OERBEECH, 
YN MHLWYF LLANDYSSHL. 


— ^Wr hwn a fu farw Rhagfyr 9ed, 1837, 
a” yn 64 mlwydd oed, 


NS NINS NI NIN NI NN US NS NS NS NN 


“Grorw mcwn beuc Ên y hŷ 'ddwf— “yn dawel, 
ê Mae Duw yma gy daf; 
Ileb frog, eyder, y codaf, 
Yn ei gol, fy nefol NAf. 


ANSI NIN NS NUN NS SDN 


CASTELLNEWYDD: 
ANORATFWYD GAN WILLIAM JONES 


ch 














î 


Alarwnad, &c. 





FYSUS NS PNAWN 


Y ua» goíid trwm yn tremio 
Drwy fy nghalon bob yr awr, 
Arnaf beunydd yn ergydio, 

Nes yn mron a'm soddi lawr. 

Ac 'rwy'n methu olla chanfod 
Doeth weithredoedd dwyfol Dad; 
Bhaid im aros un diwrnod, 

Cyn cael perffaith eglurhad. 


Mae cyfeillion doeth rhinweddol, 
Yn fy ngadael oll o'r trwch; 

Y mae angau yn feunyddiol, 

Yn eu cyrchu lawr i'r llwch. 
€anfod wyf y grawnwin surion, 

' Yn blaguro ar y berth; 
Angau'n torri'r prennau 
Sydd yn llawer mwy eu gwerth. 


E€ollais Evan, Pant-yr-ocrlech, 
Nis canfyddaf mewn un man, 
B'le bu un nior fawr ei-ymdrech,. 
I ofalu am y gwan ? 

Hwn bob dydd a'i law'n agored, 
Yn cyfrannu'n rhwydd ei rôdd 
Wrth ystyried hyn yn dynged, 
Evan fyddai wrthei fodd. 


& 


SS NIN WD NND NIN NG, 


ffrwythlon, 


YN 









' Gafodd Evan yn-ei oes, 


'Felader yn yn y goedwì nìg, 





| 
| 
7 
T&d y gweiniaid oedd ei eirws:. 

Gan: ardalwyr Oletlnir-farnr ; 

'Trwm yw: dweud mae gwedi niarw, 
Gor phwys mae'n mhriddellau'r llawr... 
Daeth ei Dad i alw afmo,. 

Drwy law angau llym ei gledd, ' 

Hyd nes caflo'r bedd ei ddadglo, 

Drwy orchymyn: Brenhin Hedd: 





Âr y nawfed dydd o Ragfyr, 

Yn y borau o yda'r waw YY, 
Jne»wnaeth ddatod g dm ei natfur,. 
Gwanai'r saeth pan d daeth yr awy, 
Dylcm beunydd fod yd foddlon, 
Dbraua ber yw hyd ein Hoes; 

Dnw ci hun a wnaethrei anfon, 
Arfaeth yw,.nid damwain groes. 





Rhif blynyddau dyddiau diddanu 


Gwnaeth eu treulio “yvr nnmnan, 
Cyn dioddef angau oes. 

Pedwar un, a phodŵ ar-etto,. 
Petlwar dau,.a phedwar tri, 

Pedwar pump, a phedwar pedwar, _ 
Dyna'r dyddiau dan eu rhì.. 





Gad'odd /nol ei aod has W. ddgar,. 

Yni co&d ì dristau, 

UU colled mawr oedd colli cydmar, 

Oedd yn dala pên ynau. ï 


Wrth naill aden ydyw Hon, : t 
Duw, tosturia «wrth YY ur ig, 
Llwyr iacha. holl frywiai'r fon. 























8 


ea 


Cariad rhâd y Pad arfo dŷol,., 
Sydd iw ganfod yn nhcb man, 
Mae ei ofal cyffredinol, 

Yn diwallu' u'r cryf â'r gwall. 
Duw sy'n rhoddi cuwd a chynnys rch,. 
Ffrwythau'r tir i borthi'r plant, 
Duw a eilw pan fo'n chwennych, 
Y bendithion hyn 1 bant. 


1 





Tr f MD svn ddd ih 
Fe gyfr nodd lawcr tamais 
W rth ei angen â'r gla d 
Porth: Ai r weddw a'r midifdd; 
Clywa'i cwynion megis brawd. 


d 
i 


'Chydig oedd. ŷn myn'd ai annedd, 
Ond i gynnal y ' tylawd a 

Niw ^t gadw cwmnt bonedd, 

Y cardotty'n alwaì'n frawd. 
Anhawdd canfod neh yn unman, 
Debyg iddo yn ei ddydd 

Dyma beriyn disglaer yn urli ny 

Dyma un o deulu'r flŷc 





Treuliodd Eyvan'ei Tynwdddus 
Yn rhinweddol iawn o'u adio 
Ac fe'i dodwyd fel ei. dadau, 
Yn mhriddellau'r ddaear gron. 
Juan iawit fe deîtl hiwn ninnau, 
Yr un llwybr ar ei ol. 
Pan y delom dan law'r,ang 


“WE Y Y » 
Wm ychwelyh Fyth 


uc 








































Wŵysgwn beuny 'dd A ' yn foddlon, 
Pan driniaethau doeth ein Tad, 
Rhai d cymmeryd meddion cC 'hwerwon, 
o yn eae Ì meddu llwyn iaehnd, * 
LWrw neb o dai iiw r meddyg 3. 

Deall mae'n elelydau oll, HF ^I 
hna ddiben Duw yn unig a] 
Se£ein cael o lwybrau” r call 


Ŷ es rl haid teithio glyn gwylofaìn,. 
Cysgod angau'n peri Fri y 
Duw ei hun a wna ein harwain, 
Drwy'r anialwch yn etilaw. 
Nid oes bwystiif yny goedwig, 
Nas gall Duw vei ladd yn llwyr, 


Dymw r diben yn arbenig, î 
Ein cael adre cyn yr hwyr. in! 


&Ehwaer gariadlawn wymae th. ef. adnel,. 

I alaru ar ei ol; Ji 
Iddo'n gorfod. rhoddi bi i â * 
>[wy ni ddycfrwel byt yn nol. 

Ond or volli ei gyfeillaeb,,. 

fIoff, gariadus, ar y llawr, 

&ntg yfarfod etto'n holliaeh, 

Yny trae” wyddolfydt mawr. 


Duw sy'n llywodraethu r cyfar. 
bDrwy'r bodoldeb maith i gyd, 
Treiddia dzwy weithredoedd aniam, 
Bresenoldeb hwn a Ted. 

Esevll gwawr pe gwnawn eu mheddu;,. 
Neu buandra mellden dân. 

Plygad Dnw er hyn wna dremmu, 
Xhy W, belldefau efy mlaen. ; 





'U na fedrwn ddoniau medrus, , 
_ i roi mo's y íilfed ran, 

O'i egwyddor fwyn 9 gariadus, 
A'i deimladau at y gwan. 

Ni wnes euwi dim o'r hanner, 
“O'i rinweddau yn y byd, 
'Miae dedwyddw ch ar ei gyfer, 
T'w lawn fedi mewn ail fy d. 


Unwaith etto cyn diweddu; 
Cofiaf am y marw mâd, 

Am ei gwm'ni rwy'n hir acthu, 
Fel mae cannoedd yn y wlad. 
Ffarwel Evan dros ychydi ig, 

” Hyd nes caffom etto gwrdd, 

I gydfwyta'r llo pasgedig, 
Gyda' n Tad o ddeutu'r bwrdd. 


Ond er gwyrô0 lawr i'r gweryd 
': Huno noswaith yn y bedd, 

” Boreu trannoeth cawn ail fy wyd, 
_ I fwynhau tragwyddol hedd, 

' Cawn gy duno'r n berffaith yn:o, 
Yn nghwmpeini' r Iesu mâd, 
Tawb a'i delyn yn eu: dwylo 

_ Yn moliannu'r nefol Dad. 


3 


Ni bydd yno rawnwin surion, 

Yn gwneud dincod ar un dant, 
Ffrwythau per y grawnwin purion, 
Sydd yn llawn ar fwrdd y plant. 
Ni ddaw tywyll nos y gauaf, 
Byth i'r wlad nefolaidd lon, 

Haul drag wyddol a oleua, 
Beunydd drwy ardaloedd hon. 


* 





an 


Y 


Ei heda'h 


Ex 
— 


Mi yng dwyn ŷn re 
eyth fydd heirdd cu liw 
'euny od by€ dant yn biedeuo, 
no'n — yn eu Thir. 
Fd au ar cu cored 
ddi meent yn rhâd, 
emsor fy dd yl soddfed, 


fawl xr dwyfol Dêdi/ 


ec 


mr 


? 


JOmx-donzs, Penrhiwrhôd. 


JONES, ARGRAT PYDD, GAESTEWLl 





